DIC SMON DAFYDD. 


Gwrandewch ar hanes Dic Shon Dafydd, 
Mab Hafoty'r Mynydd mawr : 

A'i daid yn dywedyd bod ei wreiddyn 
O hil gethin Albion Gawr. 


Ni wyddai Dic fawr am lyth'renau, 
Na'r modd i ddarllen llyfrau'n llawn; 
Yr holl addysg ga'dd e' gartrau, 
Oedd gwau, a gardio, a chodi mawn 


Mewn ffeiriau Dic a fedrai swagro 
Dan dynu am dano'n eitha” dyn ; 

Gan wneuthur siot a bygwth pallo, 
Ac yno hwylio i ddawnsio ei hun. 


O'r diwedd Dic a ddaeth i Lunden, 

A'i drwyn 'fewn llathen at gynffon llo: 
Ar hyd y ffordd a'i bastwn onen, 

Yr oedd e'n gwaeddi, ““ Hai ptrw ho 1”? 


Fe ga'dd le hefo Jaberdasher, 
'Ran ei fod e'n ddyn dewisol iach, 
I fyn'd i gario amryw geriach, 
('reiau, neu rhyw binau bach. 


Dechreuodd yno a ei hen flew, 
Ca'dd sipog las a gwasgod wen : 


. Ac i wneyd ei Ha yn gryno, 


Dechreuodd hwylio i bowdro ei ben. 


Ond toe fe flinodd ar wasanaeth, 
Ac a fynodd helaeth siop ei hun ; 
Er y gwyddai'r cryddion a'r teilwriaid, 
Mai mewn dyled 'roedd y dyn. 


15 











Dechreuodd wybod am y farchnad, 
Ymledu, a siarad, a chadw sŵn: 

Nid oedd un dyn mor hardd ei ymddygiad, 
Mewn Aalf boots a phantaloon. 





Wedi llyngeu polyn ac ymchwyddo, 

A'i glustiau'n gryno'n rhwbio ei grys, 
A thoreh o fwslin am ei wddw”, 

A chylch o fodrwy am ei fys. 


Ar Dduwsul Dic a fyddai'n benaeth, 
Mewn gig, a'i gariad gydag e 

Ac yn gwaeddi mewn rhyw lediaith 
Open the gate, and clear the way. 


Ac wedi gwneud ei hun i fynu, 
I wlad Cymru aeth bob cam, 
Yn ei gadair yn ergydio, 
Yn gwaeddi, “ Holo!” wrth Fotty ei fam. 


A Lowri Dafydd 'ddywedai ar fyrder, 
““ Ai machgen anwyl i wyt ti?” 

““ Bachgen !——'Tim Cymr'eg. _ Mold your bother, 
Mother ; you eannot speak with me.” 


A Lowri a ddanfonai'n union, 
Âm y Person megis Pab, 

A fedrai grap ar iaith y Saeson, 
I siarad rhwng y fam a'r mab. 


Yna'r Person 'nol ymbleidio, 
A'i tarawodd gyda'i ffon ; 

Nes oedd Dic yn dechreu bloeddio, 
O iaith fy mam, mi fedraf hon. 


Ac wrth yru yn rhy gynddeiriog, 
'E daflai ei gadair ryw brydnawn 

Ar ei ben powdr i bwll mawnog, 

Lle buasai gynt yn codi mawn. 





Ar brydnawn 'roedd Dic yn yfwr, 
Ac yn ddondiwr, bloeddiwr blin ; 
Er na cha'dd ef gartre' ond glasdwr, 
Fe aeth yn ddigynwr yfwr gwin. 


O'r diwedd Dic a aeth gan dyned, 
Prin y gallai ddywedyd bw ; 
A gofyn iddo byddai ffyliaid, 


Mr. Davies, how do you do. 


Aeth i gaboli gyda biliau, 
Ac i wneud rai troiau lawer tric ; 
Mae rhai yn dywedyd mai o'i anfodd, 
Ond hai ptrw ho! fe dorodd Dic. 


A phan ddarfu am ei gynydd, 
'R oedd rhai yn dweyd ei fod e'n ffol ; 
A'r lleill yn gofyn mewn llawenydd, 
Wel, Dic Shon Dafydd, ddoist ti'n ol. 


Cymerwch ofal ar bob adeg 
Rhag ofn rhedeg i'r un rhic ; 

Dyn cymedrol ddeil i fynu, 
Cofiwch fel y darfu Dic. 


J.J, GOLANYBORG. 











CYFARFOD CYFEILLION. 


Mesur— 4r hyd y Nos. 

































O mor hoff yw cyfeillachu, 
Ar hyd y nos, 
Pan mae'n bronau yn ymglymu, 
Ar hyd y nos; 
Son am ddyddiau hoff ein mebyd, 
Âm gyfeillion mwyn ein hie'ngetyd, 
Dyma waith sy'n llawn dedwyddyd, 
Ar hyd y nos. 
Son am waith yr hen brydyddion, 
Ar hyd y y nos, 
Canu rhai o'u hoff benillion, 
Ar hyd y nos; 
Gedael gofal by d yn llonydd, 
Rhoddi wffb i galon cybydd, 
Hoffi diliau'r awen fwynrydd 
Ar hyd y nos. 


Y mae'r meddwl yn adfywio, 
Ar hyd y nos, 
Hen hanesion wrth adgofio, | 
Ar hyd y nos; | 
Mewn llawenydd yma'n lloni, 
Son am fil o droion digri', 
Y mae'r gwaith yn c anwyl i ini, 
Ar hyd y nos. 
Gyrer teulu Dic Sion Dafydd, 
Ar hyd y nos, 
Dros y mor a thros y mynydd, 
Ar hyd y nos; 
Carwn ninau gyda'n gilydd, 
Lonwych Awen lan a chywydd ; 
Dyma waith a'n gwna ni'n ddedwydd ; 
Ar hyd y nos. | 
DanzuEn Dpu. | 





